AM EL 


CHARIYFAD. 


Fel'r oeddwn 1 rhyw foreu hawddgar, 
Mewn llwyn o goed ac wrth fy mhleser 
Ar fy nghyfer mi glywn ryw golomen, 
Yn cwyno'n glaf, Ow battyh' wnaf, 
Am fanwyl gymar. 


Ond nesu wnes yn nes 1; wrando; 
Lle'r oedd y gangen ferch yn cwyno, 
Mentro wnes a gofyn iddi, 

Y lân o liw, yr hardda'n fyw, 

Pa beth yw'th gledi? 


Rhyw gledi mawr sydd yn fy mynwes, 
A hyny wrth gofio yr hyna gefais; 
Wrth gofio'r mab a'r geiriau alawrion 
I'm calon rhoes.trwm lewyg loes, | 
Fe dyr fy ngalon. :^ 


Gadewaist fí, mewn gerddi'n gyuar, ; 
Yn lodes. ber yn mlodau mwyuder , , 
Gadewaist fi inewn modd rhadlonaf,. 
Gadewaist fi do yn wael. fy. nr. 
Yn yr adwy galetaf. 


Gadewaist fi mewn gerddi gwŷr 
Yn lodes ber yn flodau'r msillio 





eg. 

Gadewaist fí do dan cyll criniom; 
Canys dyna' r fan a daw fei'm rhaw, 
Llle torai'm calon. 

O cymer galon paid ag wylo, 
Daw haul i d'wynu ar fronydd eto, 
A phan ddel, daw'r coed ì ddeilio 
Mi gofia yn dda pan ddelo'r haf, 
Daw'r gweilch i rodio. 


Ond arfy nghyfer mi glywn rhyw glomen 
Yn cwyno'n glafam ei hanwyl gymar 
Ac am ei gwddf r' oedd aur yn gylchau, 
Lle bu'n faith do lawer gwaith, 

Fy nwy fraich inau, 


Ehedydd Lon: 

^Rwyn disgwyl am y dydd 

Hedydd lon, “hedydd lon, 
o ddwyfron galon rydd, 

Hedydd lon 
A phan y daw mi ganaf, 
A thithau am yr uwchaf, 
Yn llawen i'r cynhauaf. 

Hedydd lon, hedydd lon. 


Mae'r gweiriau ar y llawr, &c. 
Paham nas ceni'n awr ? &c. 
Ai'th gywion bach a laddwyd, 
A'th nyth gan ddyn wasgarwyd, 
A'th fron gan hiraeth dorwyd, &e. 
Os galar ddaw i ti, &c. 
I ddyn pa sail o'i fri, &c. 

RR ddaw mewn gafael, 


| fru mor uchel, 
FA isel, &c. 





